SYLWADAIT 


YR  HYN  SYDD  O  RAN, 


HYN  SYDB  BERFFAITH. 


"  Cariad  byth  nì  chwymp  ymaith  :  eithr  pa  tin  byna?  ai  prophwydollaMfc. 
aw,  bwy  a  ballant  ;  ai  tafodau,  hwy  a  beidiaul;  ai  gwybodaeth,bi  a  ridiflam. 
Aaoya  o  ran  y  owyddom,  ac  o  ran  yr  ydym  yn  prophwydo.  Eitbr  pan  ddel» 
y.r   hyn   aydd  bbrff.*ith,  yna   yr    byu    sydd    o    ran  a  ddileir." — 1   6o«. 

SJU!,    S—  lt. 


flAN    J,    DATIS,    MERTHYR. 


MERTHYR-TYDFIL: 

ARŴRAftfWYD,  CYHOEDDWYD,  AC  AR  WERTH  GAM  J.  D*YM, 
WANTYCWENITH,  GEORGBTOWN. 

1850.  [fV*í  ff< 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2012  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://archive.org/details/sylwadauaryrhynsOOjohn 


YR  HYN  SYDD  0  RAN, 

a'r 

IIYN  SYDD  BEEFFAITH. 


"  Cariad  býth  ni  chwymp  ymaith  :  eitlir  pfl  nri  hynae  ai  prophwydnliaeth- 
a«, huy  a  ballant  ;  ai  tafódau,  hwy  a  beidianl;  ai  »»\bodaeth,hi  a  ddifìan». 
Ctnys  o  lan  y  gwyddom,  ac  o  ran  yr  ydym  yn  piophwydo.  Eîllir  pan  ddele 
yr  hyn  sydd  beri-faith,  yna  yr  byn  syiid  o  ban  a  ddileir." — 1  Cor. 
Xlti,  8—10. 

Yn  gymmaint  â  bod  llawer  o  anwybodaeth  yn  ffynu  yn  y  wlad 
tuewu  perthynas  i'r  "  hyn  sydd  o  ran''  a'r  "  hyn  sydd  berffaith," 
byddai  yri  dda  yn  mhawb  i  wneyd  ymchwiliad  teg  yn  eû  cylch, 
fel  y  gellir  dyf'od  i  wybodaeth  am  danynt.  Y  farn  gyffredin  yw 
fbil  yr  hyn  sydd  o  ran  wedi  cael  ei  ddileu,  ac  nad  yw  prophwyd- 
oliaethau,  tafodau,  a  gwybodaeth  yn  anghenrheidiol  mwyach ; 
ond  mewn  perthyuas  i'r  "  hyn  sydd  berffaith,''  y  mae  llawer  o 
wahanol  farnau  yn  cael  eu  colcddu.  Y  mae  iawn  ddealltwriaeth 
ynghylch  y  pethau  hyn  o  bwys  mawr;  canys,  os  nad  yw  yr  hyn 
sydd  berffaitb  wedi  fìyfod  i  fodoliaeth,  mae  yn  rhesymol  i  feddwl 
y  dylai  y  doniau  ysbrydol  fodoli  yn  yr  eglwys  yn  awr  fel  cynt.  Y 
mae  yn  amlwg  ddigon  fod  prophwydoliaethau  i  ballu,  tafodau  i 
beidio,  a  gwybodaeth  i  ddifianu,  ryw  bryd  neu  gilydd ;  ond  y  ma« 
amser  eu  diflaniad  yn  beth  i'w  ystyried  yn  bwyllog.  Os  dywed 
rhywun  nad  oeddyut  yn  bodoli  ar  y  ddaear  yn  y  canrifoedd  diw- 
oddaf,  a  tbrwy  hyny  fod  yn  rhaid  eu  fcoâ  wedi  peidio,  byddaf  yu 
barod  i  gyfaddef  hyny  yn  wirionedd ;  ond  ni  allaf  addef  fod  gan 
Dduw  eglwys  ar  y  ddaear  hebddynt,  os  nad  oedd  yr  eglwys  hon* 
wedi  cael  yr  hyn  sydd  yn  berffaith  yn  eu  lle.  Doniau  i  beidiu 
yn  yr  eglwys  oeddynt,  ac  nid  allan  o  honi ;  ac  os  dygwyddodd 
"  ymada?viad''*  yr  eglwys  cyn  y  canrifoedd  diweddaf,  yr  oedd  yn 
rhesymol  fod  y  doniati  dan  sylw  wedi  ymadael  hefyd,  o  herwydd 
na  fuasent  o  un  gwasanaeth  i  eglwysi  o  drel'niad  dynion. 

Ond  rhag  ofn  fod  yr  "  ymadawiad''  yn  dramgwydd   i  neb,  nen 
yr   adferiad    gan    angel  ýn   ffolineb,  boddlonaf  adael   hyny   yn 
•  l»nydd,  os  gwna  y  darllenydd  gyfaddef  fod  gwir  Eglwys  Iesu  Gri*t 
•  îThei.  ii,  I. 


*r  y  rM*f>,ir  yn  brps*nnol ;  nc  yr  wyf  vn  meddwl  fod  pnwb  yil 
barod  i  gredu  hyny.  Jìydd  cyfaddefiad  felly  yn  well  nà  dim 
nrall,  a  gellir  ymresymu  yu  decach  oddiarno. 

Yn    awr,  gelîir  eylwi  fel  hyn  :    os  yw   eglwys    lesu    Grist  ar  y 

ddaear  yn  breeennol,  niae  yn  rhaid  ei  hod  yn  rneddu  yr  hyn  sydcî 

•  ran,  neu  yr  hyn  sydd  berffaith  ;  ac  nas  gall  feddu   y  ddau   beth 

hyn  aryr  un  pryd.     Mae  pob  dyn  rhesymol  yn  rhwym  o  gyfaddef 

hyna ;  oblegid  y  raae  Paul  yn  dwe.yd  y  bydd  yr  hyn  svdd  o  ran 

yn  cael  ei  ddilcti,  wedi  i'r  byn  sydd  berffaith  ddyfod.     Os  felly,  y 

mae  yn  rhwydd  ddigon  i  bawb  ganfud  y  gwahaniaeth  rliwng   yr 

hyn  sydd  o  ran,  a'r  byn  sydd  berffaith  ;  canys  y  maent  yn  ddiau 

yn  dra  gwahanol  i'w  gilydd  :    y   mae   un   yn   anmherffeithrwydd, 

a'r  llall  yn  berffeithrwydd,  a  lle  byddo  un  nis  gall  y  llall  fod  yno 

hefyd,  heb  ei  fod  yn  amlwg  i  bawb.     Ond  cyn   y   gall   neb  farnu 

yn  iawn  pa   un  ai  yr  byn  sydd  o  ran,  ueu  yr  hyn  sydd  berffaith 

sydd   gan   yr  eglwys    yn   bresennol,  y   roae  yn  aughenrheidiol 

gwybod  yn   gywir  pa  beth  a  feddyliai  Paul  wrth  y  geiriau  hyny; 

ac  er  mwyn  cynnorthwyo  y  darllenydd  onest  i  chwilio  drosto  ei 

hun,  caf  sylwi,  yn  gyutaf,  pa  beth  a  feddyiiai   yr  apostol  wrtb  yr 

"  hyn  sydd  o  ran.h 

I.  Pa  beth  sydd  i'w  olyyu  wrth  "  yr  htn  sydd  o  ran  ?" — 
Dywed  yr  apostol,  "  Canys  o  ran  y  gwyddom,  ac  o  ran  yr  ydym 
yn  prophwydo."  Mae  hyna  yn  dangos  mai  y  prophwydoliaethau, 
y  tafodau,  a'r  wybodaeth  a  grybwyllir  yn  flaenorol,  oedd  yn 
gwneyd  i  fyny  yr  hyn  sydd  o  ran,  ac  mai  doniau  felly  oedd  i 
ddarfod  pan  ddeuai  yr  hyn  sydd  berffaith.  Ei'allai  f<id  pawb  yn 
barod  i  addef  hyn  ;  ond  gwn  fod  llawer  o  farnan,  er  hyny,  mewn 
perthynas  pa  beth  sydd  i'w  olygu  wrth  brophwydoliaetb.au,  tafod- 
au,  a  gwybodaeth  ;  ac  o  ganlyniad,  caf  helpu  y  darllenydd  yn 
fanylach,  fel  y  deallo  yn  drwyadl  yr  hyn  sydd  o  rau.  Os  bydd 
rhai  o  enwadau  ein  gwlad  am  brofi  fod  mynegi  pethau  i  ddyfod, 
llefaru  mewn  ieithoedd  dyeithr,  a  chyfieithu,  &c,  wedi  darfod  yn 
yr  eglwys,  adroddant  fel  hyn  :— "  Pa  un  bynag  ai  prophwydol- 
íaethau,  hwy  a  ballant;  ai  tafodau,  hwy  a  beidiaut;  ai  gwybod- 
setb,  hi  a  ddiflana."  Ond,  os  byddant  am  honi  fod  prophwydo» 
llafaru  â  thafodau,  a  chyfieithu,  &c,  yn  eu  heglwysi  hwy» 
dywedant  mai  esbonio  neu  bregethu  yw  ystyr  prophwydo,  cablwr 
yn  gweddio  ac  yn  moli  Duw  y w  y  tafodau  dyeithr,  a'u  duwinydd- 
ion  dysgedig  bwy  yw  y  rhai  sydd  yn  cyfieithu.  üyna  fel  y  mai 
mtkrawou  y  wlad  yn  ytnrasymu  :  pan  y  maent  am  i  brophwydo 


fr>d  yn  eu  hegíwysî  hwy,  dy wedant  mai  esbonio  ydyw  ;  a  phan  y 
maent  aui  f.)d  y  ddawu  i  fynegi  pethau  i  ddylbd,  bloeddiant, 
"  Prophwydoliaithau  a  taUant;"  ae  felly  am  y  doniau  ereill.  Fe 
wel  pawb,  trwy  chwilio  \r  ysgrythyrau,  ynfydrwyld  dysgedigiòn 
ein  gwlad,  y  rhai  ydynt  "yn  dysgu  bob  amser,  ar:  heb  allu  dyl'od 
un  amser  i  wybodaeth  y  gwirionedd."  Yr  oedd  Duw  wedi  gosod 
bugeiliaid  ac  athrawon  i  bregethu  a  dysgu,  fel  na  fuasai  anghen 
am  brophwydi  hefyd  i  gyílawni  yr  un  gwaith.  Gorehwyl  neill  luol 
prophwydi,yn  mhob  ops  o'r  bvd,  oedd  mynegi  ppthau  i  ddyfod ; 
a  gwaith  Ioan,  y  prophwyd  diweddaf  a  wyddom  ara  dano,  yn  ei 
Ddadguddiad,  oedd  mynegi  petbau  i  ddyfod,  ac  nid  pregethu 
neu  esbonio.  Fe  ẁyr  pob  dyn  yn  ei  iaẃn  bwyll  hefyd,  mai  nid 
pregethu  ncu  esbonio  oedd  rnerched  Phillip,  a'r  gwragedd  hýny 
yn  eglwys  Oorinth  ;  "  canys  ni  chaniatawyd  iddynt  léfaru"  yn  yr 
eglwys,eithr  i  yim,fyn  â'u  gwyr  gart.ref.  Yn  awr,  os  mai  esbonio 
oedd  prophwydo  yn  y  dyd  liau  gynt,  paliaui  y  gwaherddid  y 
gwragedd  5  lefaru  yn  yr  eglwys ;  ac  os  oeddynt  am  d  lysgu  dim, 
anl  ynlofyn  ä'u'gẃyr  gartref?  I  ba  ddyben  y  rhoddid  y  ddiwn 
brophwydol  i  wragedd,  os  nad  oeddyr.t  i  gael  esbonio  neu  bre- 
getìiu,  à  hyny  yn  mhlith  y  brodyf  ?  Y  gwiryw,  yr  oedd  ganddynt 
hawl  i  fyuegi  pethau  i  ddyfod,  fel  merched  Phillip,  hyd  y  nod  yn 
nghyfeillach  apostol  a  brodyr  efefll,  ac  hefyd  i  weddio,  ond  bod  yn 
•  falus  i  orchuddio  eu  pennu  ;  eìthr  nid  oedd  hawl  ganddynt  i 
lefaru  mewn  flbrdd  o  ddysgu  neu  esbonio,  yn  yr  egiwys  na  gartref, 
ond  gallent  ofyn  rhÿwbéth  i'w  gwyr  yn  y  lle  olaf.  Heb  cbwili» 
dim  yn  mhellach,  mae  hyna  yn  ddigon  i  brofi  mai  mynegi  pethau 
i  ddyfod  yw  y  pmphwydo  ;  a'r  sawl  a  eẃyllysio  wybod  ychwaneg, 
darllened  "Y  Doniau  Ysbrydol  yn  Mrawdlys  y  Gelyn,"  a 
thraelhodau  ereill.  Yr  oedd  y  prophwydoliaetbau  oll  o  ran  ac  yn 
aninherffaith,  yn  neillduol  yn  eglwysi  Corinth  a  Tbessalouica; 
«auys  fe  orfu  i  Paul  yuo  orchymyn  iddynt,  "  Na  ddirmygwch 
brophwydoliaethau  ;"  ac  yr  oedd  y  tafodau  mor  wael  hefyd  yn  eu 
golwg,  nes  yr  oeddynt  weithiau  yn  gwahardd  eu  gilydd  i  lefaru  â 
tliafodau,  Nid  yw  yn  debyg,  os  mai  pechaduriaid  yn  gweddio  yw 
y  tafodau,  y  buasai  Paul  yn  dweyd,  "  Oni  bydd  cyfieithydd,  tawed 
yn  yr  eglwys  ;  eithr  llefared  wrtho  ei  hun,  ac  wrth  Dduw."  Yr 
oedd  Paul,  un  o'r  pechaduriaid  penaf.  yn  gweddio  unwaith  cyn 
«ael  ei  dderbyn  yn  aelod ;  ond  ni  ddyweda  yr  ysgrythyr  mai 
Ifefarú  â  thafodau  oedd  byny.  Ond  y  mae  ymresymu  fel  hyn  yn 
waitb.  fiU'T  i  ddarllenydd  diragfarn,  eanys  Í6  wel  efe    yn  «ithaf  «s 


pa  bpth  yw  prophwydollaefh,  tafadan.  gwyl  oäaeth,  cyfieirtrtad,  Src, 
itèl  nad  oes  achos  treirtio  ychwaneg  o  bapyjr  i'w  desgrifio.  Pethau 
v  rau  oeddynt  oll,  a  griddau  tuwy  neu  lai  o  «mmheiffeithrwydd 
yn  rhwym  o  fod  yngJyn  â  hwynt  yu  barhau».  Yr  oedd  y  rhai  a 
brophwydent  i  brpphwy  o  "  yn  ol  cygsondeb  y  ffydd,''  a'r  rhai  a 
fefarent  â  thttfoduo  i  wneuthur  hyny  wr  gylch,  f'el  na  buasent  yn 
Çau  brophwydo,  nac  yn  achosi  anghydfod  wrth  lel'aru  yr  un  pryd. 
kr  l'od  Ysbryd  Duw  yn  berfFaith  y  pryd  hwnw,  fel  yn  awr,  ett« 
yr  oedd  ysbrydioh  y  saint  mor  bell  o  fod  yn  berff.iith  ag  ydyw 
y>biydion  saint  yr  oe^  hon  ;  ac  hyny  oedd  y  prif  achos  o  anmlier- 
fi'<!ith:wydd  yn  eu  doniau.  Dangosai  Panl  y  gallai  y  saint  gynt 
ymberöéithio  eu  hunain,  i  raddau  mawr,  trwy  "  geisio  rhagori 
luag  nt  adeiladt.eth  yr  eglwys,"  a  tbrwy  "  weddio  ar  iddynt  alìu 
eytìeithu."  Po  fwyaf  yr  ymdrechent  í  ymarfer  doethineb  yn  y 
doniau  y&brydol,  rowyaf  i  gyd  yr  oeddynt  yn  ynigyrhnedd  at 
berffeithrwydd.  Er  fod  eglnys  Corinth  y.n  feddiannol  ar  Ysbryd 
Duw  y.n  ei  ararywiol  ddoniati,  etto  hcb  ddysgeidiaeth  Paul  ni 
fuasai  y  cyfan  ond  yn  achc.si  anghrediniaeth  a  dinystr  yn  eu 
p'tith  ;  a  gullai  anghydfod  beb  tìi  fath  f'odoli  yn  yr  eglwys  hono, 
a'r  cyfan  i  raddau  dan  arweiniad  yr  Ysbryd  hefyd,  ac  etto  heb 
íod  Duw  yn  awdwr  anghydfod,  ond  taugnefedd.  Pethau  hyt- 
r?sch  diwerth  a  fuasai  y  doniau  yshrydol  yn  mhlith  y  saint,  oni 
,bai  eu  bod  yn  cael  eu  dysgu  pa  tbdd  i'w  harf'eryd.  Y  sawl  sydd 
aui  wybodaeth  helaethach,  gall  ei  chael  yn  1  Cor.  xii — xiv,  lle  y 
darlunir  y  cyfan  yn  cglur.ich  nag  mewn  nn  esboniad  o  eiddo 
dynion  anysbrydoledig.  Fe  welwn,  ynte,  mai  pethau  o  ran  ac 
anmherfraith  oedii  y  gwahanol  ddoniau  ysbrydol,  ac  mai  hwynt- 
liwy  oedd  Paui  yn  feddwl  wrth  ddweyd  í4  yr  liyn  sydd  o  ran  ;" 
'•  ganys,"  niedd  eí'e,  '•  o  ran  y  gnyddom,  ac  o  ran  yr  ydyra  yn 
prophwydo.'' 

Gobeithiafyn  awr  fod  y  darllenydd  diduedd  yn  amgyffred  yn 
iawn  pa  f.eth  syòd  i'w  feddwi  wrth  ilyr  hyn  sydd  o  ran"  ac  y  gall 
wybod  pa  bhtid  neu  enwad  sydd  yn  arddel  prophwydoiiaethau, 
•afodau,  a  gwybodaeth,  yn  eu  heglwysi,  yn  yr  oes  hon,  í'el  cynt. 
JSTid  oes  achos  ei  hysbysn  eito,  nas  gaU  yr  liyn  sydd  o  ran  fodoli 
.pyda'r  hyn  sydd  berffaitb,  canys  fe  ŵyr  yn  ddigon  da.  Y  peth 
nesaf  iddo.i  fod  yn  sicr  o  hono  yw  hyn  ;  sef  " pan  ddelo  yr  hyn 
sydd  berffaith,''  y  bydd  "  yi  hyn  sydd  o  ran"  yn  cael  ei  ddileu^ 
.ac  nid  cyn  noc  wedî  hyny.  Os  na  eilir  cael  gafael  ar  yr  hyn 
sydd  •  ra»   yn   «ihiiih   gwahan»!   grofyddslira   yr  «es,  na  «han 


Saint  y  Dyddiau  Diweddaf,  yna  mae  yn  dueddol  i  rywun  feddwl 
fod  yr  hyn  sydd  o  ran  wedi  myned  heibio,  a  bod  yr  hyn  sydd 
berj'f'aith,  pa  beth  bynag  yw,  yn  bodoli.  Ond,  rhag  fod  neb  y» 
cael  ei  garn-arwain,  ymdrechaf  ddangos  yn 

II.  Pa  beth  si/dd  i'w  oli/r/u  wrthyr  "  hvn  syd»  berffaith  ? — 
Mao  gau  ddynion   lawer   o  feddyliau  ynghylch  "  yr  hyn   &ydd 
berffaith."     Un  o'r  barnau  mwyaf  poblogaidd  yw,   fod   "  yr   hyu 
sydd  berti'aith"  yn  y  nefoedd,  a  bod  yr   hyn  sydd    "  o  ran  "  yu 
darfod  yn  uuion  pan  ymadawo  dyn  â'r  fuchedd  hon,  ac  yna  fod 
"  yr  hyn  sydd  berffaith''  yn  dyf'od  i'w  wyddfod   yn  y  nefoedd. 
Dyna  farn  Mathew  Henry  yn  ei  esboniad,  yughyd  â'r  rhan  aralaf 
o'r  esbonwyr  ereill.     Dyweda  Mathew  Heury,  wrth  eshonio  "  yr 
hyn  sydd  o  ran,"  a'r  "  pethau  bachgeuaidd,"  mewn  cyferbyniad  i'r 
hyu  sydd  berffaith  a  pherthynol  i  "  wr,"  fel  hyn  : — "  Y  fath  yw  y 
gwahaniaeth  rhwng  y  ddaear  a'r  nef.     Y  fath    olygiadau  cyfyug, 
y  fath  dybiau  cyinmysglyd  ac  aneglur  am  bethau,   sy    gan  blant, 
mewu  cymhariaeth  i  ddynion  wedi  tyfu  !     Ac  mor  naturiol  y  mat 
dynion,  pan  fo  rbeswm  wedi   addfedu,  yn  dirmygu   ac  yn  gadael 
eu  meddyliau  plentynaidd,  yn  eu  bwrw  yrnaith,  yn  eu  gwrthod,  a« 
yn  eu  cyfrif  fel  dim  !     Fel   hyn  y  tybiwn  ni   am  eiu  doniau  a'n 
cyrhaeddiadau   a   brisiwn    fwyaf  yn   y   byd  hwn,  pan  ddelom  i'r 
nef."     Dyna    fel   y  llefara  y  gwr  dysgedig  uchod.     Yn  awr,  f* 
welwn  pan  fyddo  rhyw  Gristion  farw,  fod  "  yr  liyn  sydd  bprffaith" 
yn  ei  ymyl,  a  bod  y  prophwydoliaëthau,  y  tafodau,  a'r 'ẃýbodaeta 
(sef  yr  hyn  sydd  o  ran)  i    gael    ei    ddileu    yn    union    o'r    eglwys  ! 
Ow  !    y   fath    ffolineb  !     l'aham   nad   oedd    yr  hyn  sydd  berff.uk 
wedi  dyfod  cyn  i  Paul   ysgrifenu    geiriau    y  testun,   pan    yr  oedd 
evmmaint  o'r  saiut   wedi   marw  P    a  phahara    yr    arferwyd  yr  hy» 
sydd  o   ran  yn  yr  eglwysi  wedi  i'r  peth   perffaith   ddyfod  ?      Pa 
fodd  hefyd  y  niao  yr  hyn  sydd  beríî'aith  yn  gallu  dyfod    mwy   nag 
nnwaith?  a  pha  fodd  y  darfyddodd  yr  hyn   sydd    o   ran   fwy  nag 
uurtaith  yn  yr  aruser  gynt,  a  darfod  yn  gwbl  hefyd  yn   y   dyddiua 
hyn,  cyn    fod   yr    hyn  sydd    bertfaith  wedi  darfoddyfod?     Mae 
eisieu  aiebion  i  ofyniadau  fel  yna;  ond  pwy  sydd  i'w  rhoddi  ?     O* 
dywed  rhywun  fod  yr  hyn  sydd  berfí'aith  heb  ddyfod    i'w    feddiunt 
ef,  yna  rhaid  iddo  addef  fod  arno  anghen  yr  hyu  sydd   o  ran,  byd 
nes  catfo  yr  hyn  sydd  berffaith  ;   a   beîh   lydd  hyny  ond  dweyd  y 
dylai  prophwydo,  llefaru   â  thafbdau,   &C,  fod  yn  yr  eglwys    y» 
awr  fel  cynt  ?     Oud,  rai  welaf  nad  yw  y   darllenydd  yn  foddlawi». 
araáwl  y  fyrnpwy  lluönoral,  er  aaor  boblojaidd  ydyw,  oitur  fod  ya. 


rbiúd  fod  rhyw  farn  amgenach  o  lawer  yn  cael  ei  mahwysiadu  gaa 
giefyddwyr  ein  gwlud  ,  a  ohaf  ûnnau  írysio  i  cbwilio  am  ryw  fura 
arall  a  fyddo  yn  fwy  rhesyinol. 

Yr  unig  farn  boblogaidd  arall  am  u  yr  hyn  sydd  bcrffaith,"  aro 
a  wn  i  ain  dani,  yw  yr  un  ganlynol ;  sef  mai  y  Testament 
NewíDd  yw  u  yr  hytt si/dd  berffaith."  Mae  y  farn  newydd  hnn 
ÿn  dyfod  yn  fwy  blodenog  bob  dydd,  o  herwydd  y  mae  yn  ym- 
ddaugos  lawer  yu  fwy  rhesymol  nâ'r  farn  arall.  Buasai  dda 
genyf  pe  by.ddai  y  llyfrau  sydd  yn  darlunio  y  farn  hon  wrth  fy 
yinyl;  ond  gan  nad  ydynt,  fe'ra  besgusodir  rhag  gwueyd  un 
cyfeiriad,  gan  fod  y  farn  mor  adnabyddus  a  phoblogaidd.  Yr 
aohos  o  fod  y  farn  hou  yn  fwy  rhesymol  na'r  llall,  yw,  o  herwydd 
i'r  "  hyn  sydd  oran,"  sef  y  doniau  ysbrydol,  i  ymadael  oddiar  y 
ddaear,  yn  agos  i'r  amser  y  casglwyd  yr  ysgrythyrau  santaidd  yn 
un  llyfr;  a  thrwv  hyny  creda  llawer  raai  y  Testament  Newydd 
sydd  i'w  olygu  wrth  "  yr  hyn  sydd  berffaitb."  Ond  cyn  credu  na 
chondemnio  y  fam  hon  y  mae  yn  ddyledswydd  arbenig  ar  bawb 
i  chwilio  i  mewn  drosto  ei  hunan,  os  mai  y  Tastament  y  w  y  per- 
fllithiY^ydd  dan  sylw,  neu  beidio.  Fe  allwn  gredu  hyny  yn 
rhwydd,  fe  ddichon;  ond  fe  ddylera  gofio  bob  araser  fod  pob  cred- 
iuiaeth  yn  cael  ei  sylfaeuu  yn  ol  y  dystiolaeth  a  roddir.  Pan 
welodd  yr  Indiaid  Americanaidd  bowdr  gẁn  y  tro  cyntaf  gan  yr 
Ewropiaid,  credasaut  y  rhai  hyny  yn  dweyd  y  buasai  yu  tyfu  ond 
ei  hau  yn  y  ddaear ;  ond  wedi  treio  hyny,  daelhant  i  gredu  yn 
hollol  wahanol.  Feily  yn  gywir  y  mae  ynghylch  pethau  crefydd- 
ol ;  y  mae  dynion  yn  credu  yn  ol  y  dystiola^th  a'r  prawf  a  roddir 
iddynt  gan  ercill.  Dylai  hyny  ein  dysgu  i  fod  yn  bwyllog  yng- 
hylch  credu  y  pethau  aglywwu;  ac  un  peth  a  glywwn  yw,  mai  r 
Testament  Newydd  yw  yr  hyn  sydd  berffaitf).  Mae  hyny  yn  yra- 
ddangos  yn  dra  thebyg,  fel  yr  yraddangosai  y  powdr  gvvn  i'r 
Indiaid  yn  debyg  i  rywbeth  a  allai  dyfu  gystal  â  hadau  cenin. 
Ond  y  mae  eisieu  chwilio  am  ragor  o  dystiolaethau  nag  sydd 
wedi  eu  rhoddi  hyd  yn  byn  :  a  chan  hyny,  gadewch  i  ui  ddìsseci» 
y  Testaraent  Newydd,  er  cael  gweled  o  ba  beth  y  mae  wedi  ei 
gyfansoddi,  pa  un  ai  peth  perffailh  neu  anmherffaith  ydyw.  Yn 
gyntaf,  cawn  dyuu  yn  rhydd  ei  bedwar  Efengylwr  ef,  sef  Mathew, 
Marc,  Luc,  ac  Ioau.  Pabeth  yw  defnydd  y  rhai  hyn,  wyddis  ? 
Atebaf,  mae  hanes  "  dechreu  efengyl  Iesu  Grist,  Fab  Duw,"  at 
nid  dim  arall.  Dywed  Luc  "  i  lawer  gymmeryd  mewn  llaw  oso<ì 
allan  raewn  trefn  draethawJ  ;tm  y  pethjiu  a  gredii  ya  JJia.am.au  ru 


tin  plith,"  ac  iddo  ynt.iu  "  weled  yn  dda"  i  wneuthur  hyny  hefyd  tr 
mwyn  yr  ardderchocaí'Theophilus,  fel  y  catfai  hwnw  wybod  sicr- 
wydd  ain  y  pethau  ei  ddysgwyd  ynddynt.  Nid  oes  un  lle  i  gredu 
fod  Duw  wedi  gorcbymyn  i  neb  o  bonynt  ysgrifenu  dim,  nac 
ychwaitli  fod  yr  Ysbryd  yn  eu  harwain  i  ysgrifenu  pethau  nad 
eeddynt  hwy  yn  wybod  yn  flaenorol :  ac  nid  yw  yn  debyg  y 
buasai  Duw  yn  ponodi  pedwar  (a  dywed  Luc  fod  "  llawer"  ereill 
hefyd)  i  ysgrifenu  pob  o  hanes  ;  canys  fe  fuasai  un  hanes  yn 
fwy  dealladwy  na  llawer,  yn  enwedig  os  byddai  y  llawer  hyny  yn 
croesi  eu  gilydd.  Yr  ydym  yn  canfod  fod  yr  efengylwyr  yn 
«roesi  eu  gilydd  mewn  rhai  pethau,  yr  hyn  a  ddengys  fod  gwÿ- 
bodaeth  rhai  o  houynt  yn  fwy  anmherffaith  na'u  gilydd.  Bydd 
un  enghraifft,  efallai,  yn  ddigon  i  íoddloni  y  darllenydd,  rhag 
gwastraffu  geiriau  yn  afreidiol.  Yn  Math.  xxviii,  2 — 5,  dywedir 
mai  un  angel  a  welodd  y  gwragedd  wrth  fedd  ein  Harglwydd, 
wedi  ei  adgyfodiad,  tra  dyweda  Luc  (xxiv,  4)  fod  yno  ddait.  Ma» 
yr  efegylwyr  yn  frith  o  gamsyniadau  o'r  fath,  er  mai  dyben  pob 
un  oedd  darlunio  pob  peth  fel  y  dygwyddodd.  Nid  yw  hyny  yn 
un  rhyfeddod,  canys  addefant  hwy,  "  Mewn  llawer  o  bethau  yr 
ydym  ni  bawb  yn  llithro.  Y  rhan  nesaf  o'r  Testament  Newydd 
yw  llyfr  yr  Actau,  yr  hwn  nid  yw  amgen  na  hanes  o  weithred- 
oedd  yr  apostolion.  Ni  roddwyd  gorehymyu  i  ysgrifenu  hwn 
ychwaith  :  Luc  a  ddewisodd  gymmeryd  hyny  mewu  llaw,  fel  ei 
Efengyl,  er  mwyn  rhoddi  hanes  iielaethach  am  Gristionogaeth. 
Wedi  hyn  yr  ydym  yndyfod  o  byd  i  lythyron  neu  epistolau  Paul 
at  y  Rhufeiniaid,  y  Corinthiaid,  Galatiaid,  Epbesiaid,  Phillipiaid, 
Colossiaid,  Thessaloniaid,  ag  at  Timotheus,  Titus,  a  Philemon, 
ynghyd  ag  at  yr  Hebreaid.  Ni  dderbyniodd  Paul  ychwaith  un 
gorchymyn  i  ysgrifenu  yr  boll  lyfrau  a  enwyd.  Ymddengys  yn 
eglur  fod  y  rhan  fwyaf  o'r  liythyron  hyn  wedi  eu  hysgrifenu  at  y 
gwahanol  eglwysi,  o  herwydd  nad  ailai  Paul  fyned  atynt  yn  ber- 
sonol,  Pe  buasai  efe  yn  gallu  yraweled  â  phob  eglwys,  pan  oedd 
arno  eisieu  eu  dysgu,  mae  yn  ddiau  y  buasem  ni  heb  un  o'r 
llythyion  hyn  yn  ein  meddiant;  canys  pan  oedd  efe  yn  ŷmweled 
â  hwynt,  er  ei  fod  yn  dysgu  pethau  llawn  mor  ddwyfol,  etto  nid 
oedd  dim  o  honynt  yn  cael  eu  hysgrifenu,  ond  eu  cadw  yn  dra- 
ddodiadol.  Wel,  yr  ydym  yn  gweled  pa  beth  ydyw  defnydd 
llythyron  Paul — mai  dysgeidiaeth  Paul  i'r  eglwysi  pan  yn  abscnnol 
oedd  y  cyfan  ;  ac  nid  y'm  i  farnu  fod  dysgeidiaeth  absennol  yn 
rbagorach  nâ  dysgeidiaeth  bresennol,     Mae  yn  ddiau  fod  y  ddysg. 


lt 

eidiaeth  a  roddai  efyn  bersonol  yn  gwbl  mnr  anghenrhcidiol  i'r 
eglwysi  hyny,  ac  hefyd  i  ni,  os  mynir,  ag  oedd  y  ddysgeidiaeth  yn 
J  llythyron.  Ychwanegiad  oedd  yr  lioll  lythyron  at  yr  hyn  oedd 
Paul  wedi  ddysguyn  bersonol.  Dyna  yr  achos  fod  "bedyddio 
dros  y  rneirw,"  ac  athrawiaelhau  oyffelyb,  mor  annealladwy  i 
ddysgedigron  yr  oes  hon.  Pe  buasai  Paul  wedi  ysgrifenu  at  y 
Corinthiaid  ar  y  cyntaf,  yn  lle  ymweled  â  liwyut,  btiasai  genym 
wybodaeth  ysgrifenedig,  efallai,  yn  darluuio  pa  betb.  yw  bedyddio 
dros  y  meirw.  Nid  oedd  Paul  yn  ysgrifenu  bob  tro  ond  yr  hyn  a 
dybiai  nad  oeddyut  hwy  yu  wybod,  a'r  hyn  a  welai  yntau  yn 
anghenrheidioJ.  Nid  yr  un  peth,  ychwaith,  oedd  yu  gwneyd  y 
tro  i  bob  eglwys,  Yr  oedd  pob  dysgeidiaeth  yn  cael  ei  chyfranu 
yu  ol  yr  alwad  am  dani  :  wedi  cael  gwybod  un  peth,  deuai  achos 
i  gael  gwybod  peth  aiall.  Yr  oedd  llawer  peth  yn  cael  ei  ddys<>u 
i'r  Cenedloedd,  ag  a  fyddai  yu  berygius,  neu  yn  afreidiol,  i'w 
ádysgu  i'r  Iuddewon;  ac  felly  ain  wahanol  eglwysi. 

Yn  awr,  dyma  ui  yn  gwybod  i  raddau  pa  beth  yw  natur,  dyben, 
a  chynnwysiad  Ilythyron  Paul;  gau  hyny,  cawu  ofyu  vn  y  man 
hyn,  A  gawsom  ui  rywfaint  o'r  "  hyn  sydd  berffaith,''  tybied  ? 
Ond  gwell  i  ni  chwilio  y  Testatueut  oli,  rhag  ofn  mai  tuu'r  diwedd 
y  mae'r  perffeithrwydd  yn  llechu.  Yn  ein  hymchuiliad  pellach 
yr  ydym  yn  cyfarfod  ag  epistelau  bychain  Iago,  Pedr,  Ioan,  a 
Judas,  y  rhai  nid  ydynt  oll  yn  fwy  ná  llyfr  yr  Actau ;  ond  p« 
byddent,  ni  chredaf  eu  bod  yu  fwy  perffaith.  Nid  oedd  un  gorch- 
ymyn  i  ysgrifenu  y  rhai  hyn  etto.  Y  maent  yn  Iythyron  cyffelyb 
i'r  Heill,  ond  eu  bod  yn  fwy  cyffredinol  ;  a  chan  hyny  cawn  eu 
gosod  o'r  neilldu,  heb  gael  ynddyut  ddim  rhagorach  nag  yn  y 
lleill.  Yn  awr,  ynte,  yr  ydym  bron  cwpla  dissecío  y  cyfau;  nid 
oes  dim  ond  llyfr  y  Dad<juddiad  yn  aros  ar  ol.  Mae  rliywbeth  yn 
enw  y  dernyn  hwn  o'r  Testament  yu  deilwng  o  sylw.  Nid  yw 
mor  debyg  i'r  lleill.  Mewn  gwirionedd,  efallai  mai  hwn  yw  yr 
"  hyn  sydd  berffaith  ;"  canys  dywedir  ei  fod  rywle  rhwng  y  ddau 
glawr  sydd  i'r  Testameat.  Wrth  chwilio  jr  Dadguddiad,  cawn 
fod  Ioau  yn  alltud  ar  yuys  Patmos,  a  thra  yno  iddoglywed  "Hef 
fawr  fel  llais  udgoru,  yn  dywedyd,  Mi  yw  Alpha  ac  Omega,  y 
•yutafa'r  diweddaf :  a'r  hyn  yr  wyt  yn  ei  weled,  y&grifenu  viewn 
Uyjr,  a  danfon  i'r  sailh  eglwys  sydd  yn  Asia."  Yn  ol  hyna, 
cafodd  Ioau  orehymyn  pendant  i  ysgrifeuu  ;  a  phwy  a  ẁyr  nad 
yr  hyn  a  ysgrifenodd  efe  y  w  yr  hyn  sydd  berffaith  ?  Cawu  weled 
•ad  «hffilio  y»  fanwl.    Ya.  nechieu  a  diwedd  y  llyfr  hwH;  y» 


11 

gystal  â  thrwyddo  oli,  y  mno  Toru  yn  sicrhau  mai  prophirydoliactfi 
ydyw.  Wel,  os  addrtir  roai  prophuydoliaeth  yw  y  llylr  hwn,  yna 
y  roae  yn  rhwydd  ddigou  i  gael  allan  os  mai  "  yr  h^n  sydd 
foerfl'aith' yw  hyny.  Dynel  Pauì,  "  Canys  oran  y  gwyddrra,  ae 
•  ran  yr  ydym  yn  prophwydo.*'  Yn  awr,  gan  mai  o  ran  yr  oedd 
pawb  yn  prophwydo,  nid  yw  yn  bosibl  f'od  llyfr  y  Dadguddiad, 
rowy  na'r  Uyfrau  ercill ,  yn*  berffaitlt  ;  a  dyüa  ni  wedi  dissecto  yr 
boll  Destament,  ac  h^b  gael  un  rh;m  o  hono  yu  horlTaith  !  Ond, 
diihon  y  dywed  rhywun,  raai  nid  iin  rhan  sydd  yn  cyfansoddi 
perffeithrwydd,  ond  y  cyfau  gyda'u  gilydd;  ac  efallai  mai  y  prawf 
a  rydd  yw  y  geiriau  hyn — "  Cauys  yr  wyf  yn  tystioliaethu  i  bob 
tiD  sydd  yn  clywed  geiriaU  prophwydoliaeth  y  llyfrhwn,  Os  rhydd 
neb  ddim  at  y  petliau  hyn,  Duw  a  rydd  ato  ef  y  pläau  sydd  wedi 
ea  hysgrifenu  yn  y  llyfr  hwn,"&c.  Mae  rhai,  anwyl  ddarllenydd, 
reor  hurt  â  roeddwl  i  loan  gasglu  yr  holl  efengylau,  epistulau, 
a'r  llythyron,  o'r  gwabanol  eglwysi  yu  mhob  man,  a'u  cludo 
ganddo  yn  faîch  mawr  o  femrwn,  pan  gal'odd  ei  alltudio  i  ynys 
Patmos;  ac  iddo  yno  eu  trefnu  ar  eu  gilydd  yn  bentwr  mawr, 
a  raerorwn  llyfr  y  Dadguddiad  yn  ucbaf,  ar  yr  hwn  yr  ysgrifecai 
Ioan  am  i  nebbeidioychwanegu  dim  ato,  na  thynu  dim  oddiwrtho, 
ar  ei  berygl  !  Mae  pob  dyn  o  synwyr  cyffredin  yn  deall  mai  '•  geiriou 
prophwi/doliaeth  y  llyfr  hwn''  (sef  y  Dadguddiad,  a  hwnw  yn  unig) 
a  feddyliai  Ioan  ;  ac  mai  y  "  Dadguddiad,"  ac  nid  y  Testament 
Newydd,  oedd  Ioan  i  ddanfon  at  saith  eglwys  Asia.  Pe  buasai 
loan  yn  ychwanegu  dernyn  o  epistolau  Paul  at  lyfr  ei  brophmyd- 
«liciet.fì,  mae  yn  ddiau  y  buasai  efe  yn  fwy  o  droseddwr  na  neb 
arall.  Nid  oedd  hawl  gan  Ioan  i  ddanfon  dim,  fel  peth  oddiwrth 
Dduw,  at  eglwysi  Asia,  ond  yr  hyn  a  ddangosai'ac  a  draethai  yr 
angel  wrtho.  O  ran  dim  gwaharddiad  sydd  ar  ddiwedd  y  Dad- 
guddiad,  gellir  ysgrifenu  Beibl  etto,  ond  gofain  peidio  ychwanegu 
dim  at  y  brophwydoliaeth  hono  aysgrifenai  loan  at  eglwysi  Asia  : 
ond  gallai  Duw,  pe  ewyllysiai,  ychwanegu  at  y  Dadguddiad,  heb 
ofyn  i  neb  ; — i  ddgn  yn  unig  mae  y  gwaharddiad  i  beidio.  Os 
ees  rhywun  am  çael  prawf  arall,  mai  y  Dadguddiad  yn  unig  a 
feddyliai  loan,  darllened  (yn  mhen.  xxii,  10)  yr  byn  a  ddywed  yr 
angel  wrtho,  sef,  "  Na  selia  eiriau  llyfr  y  brophwydoliaeth  hon.'' 
Sylwer  fod  y  rhanau  ereill  o'r  Testament  wedi  eu  hysbysu  yn  yr 
eglnysi,  cyn  i'r  angel  ddyf'od  o'r  nefoedd  i  ddweyd  wrth  Ioan  am 
beidio  selio  geiriau  y  llyl'r  :  a  chan  fod  y  llyfrau  ereill  wedi  en 
laamlygu,  nid    oedd    achos  dwevd  am   beidio  eu   selio  ;    ond  am 


lí 

lyfr  y  Dadguddiad,  ag  oedd  yn  cae-1  ei  ysgrifenu  ar  j  pryd,  yr 
oedd  yn  eithaf  rhesymol.  Dyua  ddigon,  feddyliaf,  ar  hyna  yn 
bresennol.  Caf  yn  awr  ymholi  os  ydyw  yn  ddichonadwy  i  ryw 
nifer  o  lyfrau  neu  lythyron  ag  sydd  wedi  eu  hysgiifenu  gan 
idynion  agored  i  lithriadau,  a  rhai  a  ddywedent  mai  "  O  ran"  y 
fwyddenf,  ae  mai  "  o  ran''  yr  oeddynt  yn  prophwydo — i  allu  byth 
gwneyd  i  fyny  "  yr  hyn  sydd  berffaith  ?  Ai  o  anmherffaith 
derau  y  cyfansoddir  perffeithrwydd  ?  Os  mai,  yna  "  yr  hyn  sydd 
berffaith''  yw  esboniadau  yr  ocs  !  ©s  mai  "  o  ran''  y  gwyddai 
Paul  a'i  frodyr  bob  peth,  pa  fodd  yr  oedd  yr  hyn  a  ysgrifenent 
yn  berffaUhì  A  phe  byddai  yr  oll  a  ddarfu  iddynt  ysgrifenu,  er 
f>d  yr  oll  o  ran,  yu  cyfans-d  li  perffeuhrwydd,  pa  fodd  y  gallai  y 
Testament  f.'d  yn  berffaith,  tra  mae  llawer  o  bono  yn  eisieu  P 
(Gwel  1  Cor.  v,9;  Judas  3,  14;  Luci,  1,2,  &c).  Os  oedd  Ioa» 
neu  Puul  yn  prophwydo  dan  ddylanwad  yr  Ysbryd,  o  ran  ya 
bollol  y  gwnelent  hyny ;  os  oeddynt  yn  gwybod  rhywbeth,  o  ran 
y  gwyddent;  neu  os  oeddynt  yn  gweled,  <;  trwy  ddr\rcli,  mewn 
dammeg,"  y  gwelent,  er  hyny.  Nid  yw  yn  bosibl  fod  yr  hyn  a 
ysgrifenent  yn  dyfod  yn  berffaith  rywbryd  wedi  i'r  inc  sychu» 
ouide  yn  yr  iuc  yr  oedd  y  rhinwedd;  canys  ni  allai  fod  yn  yr 
apostolion,  a  hwythau  yn  tystio  mai  "o  ran"  yr  oeddynt  hwy  y» 
gwneyd  pob  peth.  Yn  awr,  os  mai  o  ran  yr  oedd  yr  apostolion  ae 
ereilì  yn  girybod  eu  hunain,  o  ran  hefyd  yr  oeddynt  yn  dysgu 
ereill ;  ac  os  mai  o  ran  y  dysgent  ereill  ar  dafod,  rhaid  mai  o  ran 
liefyd  y  gwnelent  hyny  mewn  ysgrií'en;  ac  os  mai  o  ran  oedd  en 
hysgrifeniadau  i  gyd,  pau  yn  wasgaiedig,  rhaid  mai  o  ran  hefyd  t 
cawsant  eu  casglu  ;  ac  os  rnai  o  ran  y  casglwyd  hwynt,  o  raa 
hefyd  y  copiwyd,  y  cyfieithiwyd,  yr  argraffwyd,  ac  y  gwerthwyd 
hwynt  i  ni  ;  ac  nî  allwn  ddweyd  lîai  nad  "  o  )««"  hefyd  yr  ydyni 
yn  medru  eu  darllen  !  Pa  le,  meddwch,  mae  yr  "  hyn  s}dd 
berffaith''  yn  llettya  yn  y  Testament  Newydd  ? 

Ond,  golyger  ein  bod  yn  addef  mai  y  Testament  Newydd  yw  yr 
<(  hjTn  sydd  berffaitb,"  pa  faint  callach  fydd  neb,  wed'yn  ?  Beth 
yw  yr  ennill  i'r  genedlaeth  hon  wedi  cael  yr  hyn  sydd  berffaith? 
Gwyddom  fod  y  Cristionogion  yn  amser  Paul,  er  na  feddent  ddim 
end  yr  hyn  oedd  "  o  ran,"  yn  galw  eu  gilydd  yn  Saint;  ond  y 
mae  Cristionogion  yr  oes  hon,  er  wedi  cael  yr"  hyn  sydd  berffaithỳ' 
yn  gwrthod  gwisgo  yr  enw,  o  herwydd  na  feiddiant  hwy  ystyried 
en  hnnain  yn  ddigon  perffaith,  hyd  nes  y  cyrhaeddant  y  nefoedd!! 
Y*  hytruch,  gwisgant  hwy  yr  enwau    Bedyddwyr,  Independiaid, 


1* 

WesWaìd,    Methodîstiaid,    Eglwyswyr,    Pabyddion,     Sosiniaiô, 
Crynwyr,  a  cliant  o  enwau  ereill,  i  ddangos  fod  yr  hyn  sydd  o  ran 
wedi  cael  ei  ddileu,  a'r  hyu   sydd   bgrffAith   wedi  dyfod  !--neu, 
mewn  geiriau  ereill,  i  ddangos  eu   bod  wedi  "  ymgyfarf'od  oll  yn 
undeb  ffÿddf  a  gwybodaeth  Mab  Duw,  yn  wr  perffaith,  at  fesur 
oedran  cytiawnder  Crist !  !"     Ond,  O  flblineb ;  ìe,  ffolineb  dyn  ! 
Pa  le   y   clybnwyd   am    y    fath    benchwibandod  erioed  o'r  blaen  ? 
O,  brysur,  ddarllenydd,  a  wyt  ti  ddim    wedi   cynhyri'n  ?      Dynion 
yr  oes  hon  yn  proffesu  yr  "  hyn  sydd  berffaith,"  a  medru  gweled 
"  wyneb  yn  wyneb,"  a  hwythau  erioed  heb  weled  cymtnaint  â  thu 
cefn  angel,  nac  hyd  y  nod  flaen  ei  aden  (os  medda  aden — y  dyn- 
ion   na   welsant  angel   sy'n  ei   iunio  felly) !     Y  gwirionedd  yw, 
gwyddant  nad  yTw  yr"  hyn  sydd  berffaith"  a  feddiannant,  yn  ddim 
amgen  na  phapyr  ac   inc;    nid   ydynt   yn    honi    dim    arall    yn 
berffaith  ;    ac   am   eu   hunain,  dywedant  eu   bod   yn   lawer  mwy 
anmherffaith  na'r  saint  gynt,  y  rhai  a  wyddent  yn  dda  nad  oeddynt 
hwy  yn  agos  perffaith.     Wel  !  wel !  ynte,  pa  beth  y  mae  doethion 
ein  gwlad  yn  freuddwydio  yn  ei  gylch  ?      A  awgrymodd   Paul  mai 
rhy wheth  fel  llyfr  oedd  "  yr  hyn  sydd  berffiutb.  ?"     Naddo  erioed  ; 
eitbr  dywedodd,  "  Canys  gweled  yr  ydym  [sef  dynionj  yr  awrlion 
trwy  ddrych,  mewn  dammeg;  ond  yna,  wyneb  yn  tryneb :  yn  awr 
yr  adwaen  o  ran  ;  ond  yna  yr  adnabyddaf  megys  y'm  hadicaenir.'' 
Dweyd  oedd  efe  ei  fod  ef  ac  ereill,  fel  bachgen  y  pryd  hwnw,  yn 
gwybod  o  ran,  yn  llefaru  neu  brophwydo  o  ran,  yn   meddwl  o 
ran,  yn  adwaen  o  ran,  ac  yn  gweled  fel  trwy  ddrych  yn  aneglur ; 
•nd  fod  amser  i  ddod  pan  y  byddent  fel  ;"  gwr,'*  wedi   rhoi  heibio 
y  pethau  bachgenaidd,  a'r  hÿn  sydd  beríî'aith  yn  eu  meddiant,  a'r 
«11   yn   gweled   "  wyneb   yn   wyneb,''  ac   yn  adnabod  megys  ea 
hadwaenir.     Nid  oes  un  llyfr  hyd  yn  hyn  wedi   gweled  wyneb 
neb.   nac   jn   adnabod  y   sawl   sydd  yn  ei  adnabod  ef,  ac  ni  wna 
hyny  byth.     Yn  y  saint,  ac  nid  mewn  llyfrau,  mae   y   cyfnewid- 
iad  o'r  "  hyn  sydd  o  ran,''  i'r  "  hyn   sydd  berffaith"  i  gymtneryd 
lle.     Plant  Duw  oedd  yn  gwybod  o  ran,  a  phlant  Duw  sydd  ett« 
i  wybod  yn  berffaith,  ac  i  feddu  gwybodaeth  Mab  Duw.     Canlyn- 
wyr  dirmygedig  yr   lesu   oedd  yn    gweled   "  trwy  ddrych,  mewn 
dammeg;  a  hwynt-hwy  etto  sjTdd  i  weled  "  wyneb  yn  wyneb  :''  a'r 
sawl  oedd    yn  adwaen    o   ran,  sydd   hefyd  i  adnabod  megys  eu 
hadwaenir,  ac  iiid  llyfr,  neu  lythyren  farw.     I'r   Saint,  fel    corff 
»eu  eglwys,  y  mae  yr  hyn  sydd  berffaith  i  ddyfod  yn  etifeddiaeth  ; 
n'r  Saint,  fel  y  cyfryw,  oedd  yu  meddu  yr  byn    »ydd  o  ran. — Yr 


H 

»í<lû  yr  Iiyt)  sydiî  o  ran  jn  perthyn  î'tr  cyflwr  baebgenaidd ;  oai 
dywedai  Paul,  pan  y  deuent  yn  "  wr,"  y  buasai  yr  hyn  sydd 
bt-rffaith  yn  cael  ei  roddi  iddynt  yn  etifeddiaeth.  Nid  ar  unwaitk 
t  daw  yr  eglwys  yn  "  wr ;"  mae  yn  rhaid  iddi  wrth  y  pethaa 
fcachgenaidd  ac  o  ran  am  hir  amser,  ond  nìd  am  byth—  eithr  "  hyd 
©ni  yingyfarfyddont  oll  yn  imdeb  ffydd,  a  gwybodaeth  Mab  Duw, 
yn  WR  perffaith,  at  fesur  oedran  oyflawnder  Crist"  (Epli.  iv,  13). 
Pan  ddaw  yr  eglwys  yn  "  wr''  felly,  dyna  yr  amser  y  daw  yr  hyn 
sydd  berffaith  i'w  rhan,  ac  nid  cynt.  Eydd  yn  fachgen  hyd  hyny, 
a  byddyri  rhaid  iddi  wrth  y  teganau  bachgenaidd,sef y  prophwydo» 
y  llefaru,  a'r  gwybod  o  ran.  Yn  awr,  os  yw  yr  eglwys  yn  bresen- 
nol  yn  meddu  yr  hyn  sydd  berffìiith,  yna  mae  enwadau  y  wlad  yn 
"  undeb  y  flydd,  a  gwybodaeth  JYlab  Duw,"  ac  yn  fwy  nâ'r  cwbl, 
"  yn  wr  rERFFAnií,  at  fesur  oedran  cyflawnder  Crist!''  Ond,  ai 
ffair  fedydd  Rymni  yyr  yr  ymgyfarfodi1  neu,  ai  yr  Undeb  Efeng- 
yiaidd  yw  undeb  y  fíydd;  neu,  ai  gwybodaeth  y  colegau  yw 
gwybodaeth  Mab  Duwt  neu,  ai  y  Cholera,  yr  hwn  a  argyhoedd- 
odd  filoedd  mewn  un  dydd,  yw  y  gwr  perfraith  ?  Rhodder  i  mi 
esboniad  gwell,  a  chredaf  íel  arall:  hyd  hyny  credaf  mai  dyna  yw 
perífeithrwydd  yr  enwadau. 

Bellach,  ddarlîenydd  anwyl,  os  nad  ydwyt  wedi  dy  ddigio,  gad- 
»wa  i  mi  ofyn,  Pa  le  mae  yr  hyn  sydd  o  rcn,  a  pha  le  mae  yr  hyn 
sydd  berfíaitli,  yn  yr  oes  bon  ?  Nid  yr  hyn  sydd  o  ran  ac  yn 
berffaith,yn  ol  mympwy  dynion,  a  feddyliaf,  ond  yr  hyn  sydd  felly 
yn  ol  desgrifiad  ysbrydoledig  yr  apostol.  Nid  wyf  yn  apelio  at  dy 
ragfarn,  neu  dy  draddodiad,  ond  atdy  reswm  goreu.  Mae  y  peth 
eisieu  ei  benderfynu  mewn  doethineb.  Na  wrandawa  ar  glee 
ffyliaid,  ond  gwna  brawf  yn  ofn  Duw;  canys  mae  y  cyfau  ya 
ennill  neu  yn  golled  i  ti  yn  bersonol.  Nac  ofna,  os  argyhoeddir 
di,  wisgo  yr  enw  o  Saint,  canys  rbai  anmherffaith  a  distadl  fel  dy 
fcunan  oedd  yn  ei  wisgo  gynt,  Yn  awr,  pa  un  ai  y  uefoedd,  neu 
y  Testament  Newydd,  yn  ol  dy  farn  gydwybodol  di,  yw  yr  hyn 
3ydd  beiffaith  ?  Neu,  a  wyt  ti  wedi  dy  argyboeddi  mai  rhywbetk 
arall  ydy w  ?  Os  wyt  ti  o'r  farn  mai  y  nefoedd  ydyw  yr  hyn  sydd 
berffaith,  a  gredu  di  nad  oedd  nefoedd  yn  bod  cyn  i'r  hyn  sydd  o 
ran  ddarfod  yn  yr  eglwys?  canys  dywed  Paul,"Eitbr  pan  ddeì* 
yr  hyn  sydd  berffaith,  yna  [wedi  hyny]  yr  hyn  sydd  o  ran  a 
ddileir."  Nid  y  nefoedd  sydd  i  ddyfod  atom  ni,  ond  ni  at  y 
nefoedd ;  ond  pe  byddai  mynediad  Paul  neu  rywun  arall  i'r  nef- 
»«dd,  yu  ticrhau  iddo  yr  hyn  sydd  berffaith,  ni  ddylem  ni  «yád  «t' 


15 

y  ddaear,  serch  hyny,  roi  heibio  yr  hyn  sydd  o  ran,  nes  y  byddom 
ninnau  yn  sicrhau  yr  un  peth.  Ond,  efallai,  mai  y  Testameuj 
Newydd  sydd  yn  dy  feddwl  di,  ddarllenydd,  ac  nid  y  nefoedd : 
eithr  gwrandaw,  pa  faint  perffeitliiach  a  chyflawnach  oedd  yr  hyn 
a  ddysgai  yr  apostolion  ar  dafod  ac  mewn  ysgrifen,  cyn  i'r  hyn 
sydd  o  ran  ddarfod,  nag  y w  perffeithrwydd  y  Testaraent  yn  awr  ? 
Mewn  difrif,  ai  cynnyrch  prophwydoliaethau,  tafodau,  a  gwybod- 
aeth  o  ran,  yw  yr  hyn  sydd  berffaith?  A  ydyw  hyny  yn  bosibl  f 
Ai  dwylaw  aflan  y  Pahyddion  a  fu  yn  Uedrata  neu  yn  casglu  yr 
ysgrythyrau  ynghyd,  oedd  yn  perffeithio  yr  hyn  sydd  o  ran,  a'i 
wneyd  yn  berffaith  ?  neu  ynte,  ei  gyfieithad  a'i  argraffiad ?  Sicr 
ydwyf  na  ellir  dysgwyl  llawer   o  berffdithrwydd   o   dan   ddwylaw 

"d 1  yr  argraffydd;"    canys   yr  wyf  fi  yn  wybodus  ddigon  o 

hwnw.  Ond,  os  mai  yr  hyn  sydd  berflaith,  er  y  cyfan,  yw  y 
Testament  Newydd,  yna  nid  oeseisieu  yr  hyn  sydd  o  ran  mwy- 
ach  ;  canys  os  prynapob  un  Destament,  gall  efe  neu  ei  lyfr  weled 
wyneb  yn  wyneb,  gwybod  pob  peth,  gweled  yn  eglur,  fel  na  bydd 
eisieu  pregethwyr,  esboniadau,  pamphletach  na  dim  arall  byth 
mwy  ;  a  hyny  fyddai  nefoedd  ar  y  ddaear ! 

Yn  awr,  wedi  bod  yn  crwydro  cymmaint,  mae  yn  amser  troi  yn 
ol  at  y  rhai  sydd  efallai  yn  raethu  ein  dilyn,  i  ddangos  yn  fwy  neill- 
duol,  mai  nid  y  llyfr  a.fynega  fod  yr  hyn  sydd  berffaith  i  ddyfodi 
yw  y  peth  hwnw;  ac  i  ddcngos  hefyd  mai  nid  y  nefoedd,  o  ba  la 
y  deillìai  yr  hyn  sydd  o  ran,  yw  yr  hyn  sydd  berffaith.  Mae  yr 
hyn  sydd  berffaith  yn  beth  gwahanol  holiol  i'r  ddau  :  mae  yn 
heth  nas  gall  ddyfod,  heb  iddo  ddyfad  yn  gyffredinol  i'r  sainU 
trwy'r  nefoedd  a'r  ddaear.  Beth  sydd  yn  y  nefoedd  i  berffeithio 
dyn,  yn  fwy  nag  sydd  ary  ddaear?  Os  ydyw  Ysbryd  Duw  yno, 
y  mae  ar  y  ddaear  hefyd  :  os  oes  yno  ysbrydion  gwasanaethgar 
yn  gweini,  y  maent  yma  yn  gweini  hefyd.  A  ydyw  ymadawiad 
ysbryd  â  chorff  yn  dwyn  perffeithrwydd  i'r  ysbryd,  os  bydd  yn 
dda  ?  Os  ydyw,  a  yw  ysbryd,  pan  yn  ddrwg,  ac  yn  ymadael  â'i 
gorff,  yn  myned  yn  waeth?  Yr  ysbryd  a  fedda  lywodraeth  pan 
yn  y  corff,  ac  felly  allan  o'r  corff  hefyd ;  a  pha  beth  yw  y  gwa- 
haniaeth  wedi  myned  i'r  nefoedd  ?  dim  ond  fod  yr  hen  goiff  yn 
cael  ei  adael  ar  ol  ?  Ai  yr  hen  gorff,  tybied,  y  w  yr  hyn  sydd  o 
ran  ?  Ateb  hyny  yn  gadarnhaol,  fyddai  dweyd  mai  ysbrydion 
yw  pawb  oddiar  dyddiau  yr  apostolion.  Ond  y  mae  modd  i  ber- 
ffeithio  pawb  yn  y  corff  ar  y  ddaear;  canys  fe  roddes  Duw  "  ral 
yn  apostolion,  a  rhai  yn  brophwydi,  a  rhai  yn  efengylwyr,  a  rhai 


16 

y«  fageiliaid  ac  yn  athrawon  ;  i  berffeithio  y  saint,  i  waith  y  w*i«- 
idogaetb,  i  adeilad  corff  Crist,  hyd  oni  ymgyfarfyddom  OLLyn  un- 
deb  ffydd,  a  gwybodaeth  Mab  Duw,  yn  wr  perffaith,  at  fesur 
oedran  cyflawnder  Criet."  Cyn  bylh  y  gall  yr  holl  saint  ymgyf- 
arfod  â'u  gilydd,  rhaid  aros  yr  amser  hwnw  pan  y  daw  Crist  ar  y 
«ymylau  gyda  myrddiwn  o'i  saint,  i  ymgyfarfod  yn  yr  awyr  â'r 
saint  fydd  ar  y  ddaear,  pan  na  fydd  cyfleusdra  i  argyhoeddi  neb 
wedy'n.  Dyna  yr  atnser  y  cyfarfyddir  mewn  undeb  ffydd,  a 
gwybodaeth  Mab  Duw,  ac  y  ca  pawb  ei  weled  wyneb  yn  wyneb, 
ac  nid  trwy  ddrych,  ac  adnabod  rnegys  ei  adwaenir,  ac  nid  o  ran  : 
ie,  dyna  yr  araser  hyfryd  y  bydd  yr  lioll  saint  yn  u  wr  perffaith," 
at  fesur  «edran  cyflawnder  Crist.  Wedi  hyny,  yr  byn  sydd  o  ran 
a  ddileir  yn  llwyr;  ac  oni  chipir  papyr  ao  inc  i'r  làn,  cânt  hwy- 
thau  eu  dileu  yr  un  modd  gan  y  *'  tin  fBamllyd.''  Yn  bresennol, 
mai  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  ar  y  ddaear,  a  chanddynt  apostol. 
ion,  a  phropbwydi,  &c.,  i'w  perffeithio  â'u  badeiladu  yn  gorff  i 
Grist,  (Eph.  iv,  11  — 13);  a  dysgwyliant,  ar  ol  defnyddio  digon  ar 
y  teganau  bachgenaidd  ac  o  ran,.er  ymarferiai  iachus  ac  aughen- 
rheidiol  i'r  corff,  i  gynnyddn  yn  mhob  cymmal  cynnaliaetb,  ne» 
dyfod  yn  wr  perffaith,  at  fesur  oedran  cyflawnder  Crist! 
aphryd  hyny  ui  fyddant  am  berswadio  neb  fod  eisieu  yr  hyn 
^ydd  oran  mwyach,  canys  fe  fydd  "  yr  hyn  sydd  berffaifh''  wedi 
dyfod.  Yn  awr,  yr  hw.n  sydd  ganddo  ddeall,  dealled  beth  wyf 
nçàì  dystiolaethu. 

Pjìn  y  delo'r  "  hyn  sydd  berffaith" 

Peidia'n  llwyr  "  yr  hyn  o  ran," 
Derfydd  esboniadau  dynion — 

Cilia'u  dwlni  yn  y  fan  ! 
Ni  dd'wed  neb  mai'r  nef  yw  hyny, 

Nac  mai'r  Testament  ychwaith  ; 
Daw  pob  "  bachgen"  yn  f'wy  hyddysg, 

Pan  y  cwpla  Duw  ei  waith : 
Daw  i  ddeall  mai  nid  llyfr 

Fydd  yn  gweled  yn  dài  lèn, 
Ond  mai'r  Saint,  ar  ol  ymuno 

Yn  "  tvr  perjfaith,"  fel  eu  Pen. 
Ceisier  'nawr  amgyflred  hefyd 

Nad  yw'r  eglwys  etto'n  "  wr," — ■ 
Nad  yw'r  doniau  byth  i  beidio, 

Nes  y  delo  felly'n  siwr. 


i»iii  itT»,  netirrTB»,  u\*\Hi%rrwru>, 


